1 કમક₹ળઃ જારજ સન ॥ 
ક ે શ 
ખ્યાનસાલા: સણુકો પ એ હવ કૃ 


દુ -4₹2* 
ઊકૃષ્ણ'લીલા. #“7_ -7 


હ. 
, 
ળી ન્ન ર્યનાજ, 
કુલાચ'દ ઝવેરદાસ શાહ. 
ધોરાપોળન--નડીજ્ાપદ. 







સઝરાલ વિચાપીઠ સંથારય,, 
[શઝરતી જોવીરાગિટ વિમામ ] 


અસુત્રમાજ (૧2 ૯-૯ 2 કરતાજ 


સિષ્ત જ- :- ૭ 


પ 


ઝક 


॥ તત્‌ સત પરસાલ્સસે સસ: ॥ 


શ્રીકૃષ્ણ લીલા. 





આખ્યાન: સણકે પ સે. 
“નેન ૫ 3-રડ-૬- ૬: નહભન- 
લલિત લીલા ગોકુલમદ,; કરતા શ્રીગાપાલ; 
ગ્રેમભકિત ઉરમાં ભરે. ભૂમડલ ભૂપાલ. 
“વાણ યવ્માઇરા#------ 
રચનાર, 
કવિ-ચિત્રકપર, 
ફુલચ દ ઝવેરદાસ રાહ. 
શ્રોરાપોાળ--નડીઆ।દ. 
આની સઉઉિિકન-- 
2 પષ્રકારાક :: 


આયલુભાઈ કુલચ'દ રાહ. 
ધોરાપાળ--નડીઅદદ. 
ઈના 2 હોસ 


ક્રિ*મત. રૂ. ૦--૨--૦ 


આજત્તિ ૧ લીઃ 
કત: ૧૦૦૦, 


ટ હધાપીઠ ઝી 


જે 
ચી ર્વ હાઘાહ& જ 
ન્સ્ન લેક 
ગજરાતી 5 કૉપૌરાઈટ-સંગ્રહ 
૧.૪૮૪ 


ર્જ્ઝસ્ટ કે. 


ન ન, «હ, «૨ «૧. ૮. «૮%, ૨% ન... 3... .* _.. » હ «૩ «૨ #% જં... ૧ «(હ #* * * નજ «ન 


સર્વ ૯ હક્ક બબ સતાધીન.. 





શ 


સંત્રત્‌ ૧૯૮૨, 
અધિક ચૈત્રઃ કમળા એકાદશી. 
ઈ. સ. ૧૯૨૬. 


ક જજષ્ળઃ જારન ય ॥ા 
શા કૃષ્ણલાલા- 


અ 'ગલાચરણ: 
રતન ધયન્તે ઝનનો મુલાન્સ । 
સનિજ્ોવવ મેઢ્‌રિમતયુગ્તવગાગૂમ્‌ | 
સ્વક્નન્તમન્ય સ્સનમદર્િમિ 
વૈન્જે ચશોરાછૂમવે યુરુન્ટથ્‌ ।। 
અનનયાલયાામાકનાનનઇ. 
મ ગલાષ્ટક. 
૧ 
જન્મી મસધુષુરીમહાં પૂરણુપ્વતારી, 
ગાકુલમાં જઇ વસ્યા ત્રજના વિહારી; 
લીલા લક્ષિત કરી પ્રાકૃત દેહધારી, 
એ કજુષ્ણુના ચરણુમાં મતિ હો અમારી. 
૨ 
સ'હ્ારી માશી પૂતના સ્તનપાન સાથે, 
માર્ચો તૃણાવરત ફાનવને શ્રીનાચે; 
વિકાસ્રીને વદન વિશ્વ દીછું અતાવી, 
એ કૃષ્ણુના ચરણુમાં નરસું પ્રેસ લાવી. 





(૪) 


૩ 


વૃક્ષો ઉખાડી યમલાર્જુન સુક્ત કીધા, 
વત્સાદિ રાક્ષસતણા પણુ પ્રાણુ લીધા; 
માયા રચી અજતણું અભિમાન તોડયું, 
એ કૃષ્ણૂના ચરણુમાં અમ ચિત્ત જોડયું. 
૪ 
ચારી ખધેથી મહી માખણુ સ્વાદ ચાખ્યો, 
કાલિ'"રી તીરમહિ' કાલિય નાગ નાથ્ચે; 
દાવાનલેથી ગઉગે!પ લીધાં ખચાવી, 
એ કૃષ્ણુના ચરણુમાં નસું પ્રેસ લાવી. 
પ 
માણ્યેદ મહોત્સવ રૂડો ગિશિરાજકેરો, 
દેવે'દ્ર- કેપી ઘનવ્ષિ કરે ઘણેરો; 
નામાભિધાન કર્યુ સાર્થક ગિરિધારી: 
એ કૃષ્ણુના ચરણુમાં નસું પ્રેમ: લાવી. 
ગાપીતણાં ચીર હરી વરદાન દીધાં, 
અ“સી ખજાવી સંહુનાં ચિત્ત ચારી લીધાં; 
ગોપાલ નામ પરીને ગઉંધેન ચારી, 
એ ઝૃષ્ણુના ચરણુર્મા મતિ હાં હમારી. 


(પધ) 


પ્ડ 
શત્રી રૂડી શરદની અજવાળી આવી, 
વૃ'દાનને રમત રાસતણી જમાવી; 
ખેલી રહ્યા રમણુરૂપ અનેકધારી, 
એ કૃષ્ણુના ચરણુમાં મતિ હો હમારી. 
ટ 
ત્મદૃશ્ય થે વિરહ વ્યાકુળતા વધારી, 
પાછા થયદ પ્રકટ વિશ્ચવતણા વિહારો; 
કુનનેમહીં યુગલગીત રૂડાં ગવાયે; 
એ કૃષ્ણુના ચરણુમાં મન સગ્ન થાયે. 


(સન ) 
જય ગોવિંદ માધવ ગિરિધારી; 


મુષ્ણુચરણુક્ી ખલિહારી. 





ગાકુલમાં પ્રકટયા પ્રભુ અહાભાગ્ય સૈ! સુખથી ભણે; 
આન'દ ઉત્સવ થઇ રહ્યા શ્રીનદજીને આંગણે. 
. પણુ કંસના ચિત્તમાં નિર'તર હોળી ચિતાની ખળે; , 
કરતાં પ્રયત્ન હુજાર વિધિના લેખ નવ કોથી ટળે ! 
શ્રી વસદેવ-દેવફીજને કારાગૃહમાં નાંખીને ફર ક'સે અત્યત 
યનર્દ્યતા ચલાવી, પરતુ આખરે આકાશવાણી &ારા.થએલી સૂચના 
ત્રમાણ્‌ એના કાળરૂપ શ્રીકૃષ્યુ તો ગાકુલમાં ન'દજીતે ધેર સહીસ- 


(૬) 


લામત પ્હોૉચી ગયા; એટલે ડ'સ હાથ ધસતે। રલો. ગોકલમાં પ્રભુતા 
પ્રાટ્ટય નિમિત્ત ન'૬૬૪ને ઘેર મંગલ ઉત્સવ ચાય છે અને સથુરાંના 
રાજમહેલમાં લમણે હાથ ૬૫ને બેટેલા ક'સનું હેટ બળીને ખાખ 
થઈ નય છે; તેથીઃ-- 


બોલાવી પૂતનાને, નિર્દય કસે સૂચના એ આપી; 
ત્રજ્વાડીની સઘળી, ખીલતી ફળિયે છુંદાવતે! પાપી. 


શાક્ષસી પૂતનાને કસે એલાવીનૅ એવી સૂચના આપી દીધી કે, 
“ તું ત્રજ્મ-ડળમાં ઘેરેધેર્‌ ફ્રીતે જેટલાં ધાવણુાં બાળક જન્મ્યાં 
હોય, તે સર્વને વિષપાન કરાવીને પરલોકમાં પ્હાંચાડી દે; ત્રજવાડીની 
ખીલતી તમામ કળિયથોતે ઇદી નાંખ. ” કુ'સતી આવી આન્ના 
થતાંતી સાથેજઃ-- 
જન્સેલાં ખાળકે। ન્હાના, ન્યાં જ્યાં દષ્ટિથી દેખતી; 
૨ 
પાપાણી પૂતના સોને, વિષપાન ડશવતી. 
પાપિણી પૂતના આડું પાપકર્મ કરવા માટે યાંથી નીકળાને 
ત્રજ્ભૂમિમાં ફરવા લાગી અને બિચારાં નિર્દોષ બાળકોને વિષ ખધ- 
શાવીને બાળહયા કરવા લાગી. 
પતનાવધ્: 
માયાવી રૂપ ધરતી પૂતના અનેરા; 
નિર્સોષ બાળ હુણતી ત્રજભૂસિ કેરાં; 
દેવાંગના ખની ઉભી રહી ન ધાશે, 
લીધા શ્રીખાલહશિને ષવરાવવાને. 


(૭) 


નાનાપ્રકારનાં માયાવીર્ષ ધારણુ ફરીને વ્રજભૂમિમાં અનેક 
બાળકોને હષ્યુત્ટી આ પાપિણી પૂતના, ફરતી ફરતી ગોપકુલમાં આવી 
અને દૈવાંગના જેવી બનીને ન'દજના અ ગષ્યુ માં ઉભી રહી. બાલ- 
મુકદે તેને નજરધતે પોતાનાં નયનકમલ ખીડી દીધાં, તાપણું મૂર્પ્ય મા- 
ધ્યુસ જેમ દોરડી સમજને સતેલા સર્પતે લઈલે, તેમ તે પૂતનાએે 
કાળના કાળરૂપ એવા બાલર્‌પ ભગવાનને પોતાના ખોળાસાં લીધા: 
પરતુ-- 
ક ઝેરે ભર્યા સ્તન જહાં સુખમાંહી દીધા, 
ચૂગી ચૂઝી ઠગપ્ણીના ઝટ પ્રાણુ લીધાઃ 
શિલાસમી પડી નીચે ત્હી' ઝૃત્યુ પામી, 
ખેલી રહ્યા શરીર ઉપર વિશ્વ સ્વામી ! 
પૂતનાએ પોતાના ઝેરથી ભરેલા સ્તન જેવા ભગવાનના મુષ્મ 
આગળ પર્યા, કે તરતજ પોતે બે હાથે નનેરથી દબાવીને એવા ચૂસી 
નાંખ્યા, કે તે પાપિણીની આંખો ઉંચી ચઢી ગઈ અને હાથપગ 
પહાડતી મૃત્યુપામીને ધરતી ઉપર પડી. 
ઉગ્રદત લાંબા હળ જવા છિદ્ર નાકનાં ગુફા સમાન, 
સ્તન ઉચી ટેકરીઓ જાણે કઠીન પર્વતના પાષાણુ; 
ઉદર નીર વિનાનો ખાડા ઉડા મુવા જેવી આંખો, 
નિત*ખ કાંઠા નદીતણા ને સાથળ ખાંધેલી સડકે. 


હુળના જેવી ઉગ્ર લાંબી દાટોવાળી, ચુકા જેવાં નાકનાં છિદ્ર 
વાળી, ઉંચી ઉચી 'પર્જતની ટેકરીએ જેવા સ્તનવાળી અને મદા- 
પ્રચ'ડ દેઠવાળી પૂતના, સલા મૂળી સાજ જ્જ આંગળા 
* વચ્ચે પડી. પછી-- 


(૮ 


ગાવાળાએ થઇ ભેગા; અગો એ રાક્ષસ્રીતણાં; 
મુહધડે કાપીને ખાળ્યાં, કરીને કાઇ , એકઠા. 


એના પવત જેવડા શરીરના કટકા કરી કરીને ગાવાળાએ 
તેને બાળા. 


શાક્ય્વધઃ 


નક્ષત્ર ચોગ મહીં ઉત્સવ ૯હાવ લીધે, 
મ'ત્રા ભણી હરિતણુ। અભિષેક કીધે; 
મીચે પ્રભુ કમલ લોચન લાગ સાધી, 
ગાડા તળૅ તરત ઝે!ળી ખનાવી ખાંખી. 


હવે ન્યારે જ્રગવાન પડખુ ફેરવતાં શીખ્યા, ત્યારે તે નિમિત્તે 
ઉત્સવ કરવા સાર્‌ ન'દ-યશેદ! ગોવાળ પાસે ગાડાં જેડાવાતે ગામ 
ખહાર નીસર્યા. શુભ નક્ષત્રયાગમાં સાહમણા પાસે સ્વસ્તિવાચન કરાવ્યું, 
«યાં ભગવાનની આંખે! ઉ'્થી ઘેરાતી ન્નેછને ત્રી ચસોદાજીએ તરત જ 
ગાડાની નીચે કોળી બનાવીને તેમને પરોઢયા. પષુ--- 


'પચોરાઢીને દર ખસ્ચાં જરી માત જ્યારે, 
વાળ્યું ઉંધુ' શકટ પાદતણુા પ્રહારે; 


યશોાદાજ ત્યાંથી જરા વેગળાં ખસ્યાં, કે તેમણે પોત:ના ન્હાના 
ન્હાના ચુંકરામલ પાયના પ્રહારવડે કરીને ગાડું ઉધુ વાળી દીધું; અંદર 
મૂકેલાં વાસણુ ફકુસષ્યુ બધાં ભાગીને ભૂકો થઇ ગયાં અતે પૈડાં સાથે 
રી ધોસરૂ' વીખાઈને વેગળાં પડયાં ! 


(૯ 


તૃણાવર્સસવધઃ 
નામે તૃણાવરત દાનવ એક આવ્યે, 
વ'ટોળિયો પવન ગે।ઝુલમાંહિ વાચેા; 
અ'્ારૂ ઘો૨ કરી ધળ ખહુ ઉશાડી, 
વેગે ગયો! ગગનમાં પ્રભ્નને ઉપાડી. 
એક દિવસ કસે મોકલેલો તૃણાવત્તે નામના દૈ.ય, વરાળિયા 
પવનરૂપે ગોકુલમાં આવીને ધળ ઉરાડવા લાગ્યો અતે આજુબાજુ 
અંધાર્‌ ધેર કરીને, ન"દજીતા આંગણામાં રમતા આલકૃખ્યુને લઈને 
આકાશમાં ઉડી ગયો. પણુ-- 
ભારે અતિશય ખન્યા ભગવાન જ્યારે, 
ચાલ્યું ન નેર ગતિભગ થઇઈંજ ત્યારે; 
આકાશમાંથી પટકચે! ગળચી દગાવી, 
એ કૃષ્ણુના ચરણુમાં નસું પ્રેમ લાવી, 
વ'રાળિયાનું રૂપ ધારણુ કરનારો શાક્ષસ ભગવાનને લઇને 
આકાશમાં ઉડયા તો! ખરો, પણુ ભગવાન એટલા ખધા ભારે ખની 
ગયા, કે તેનાથી અસહ્માંડના નાથને ભાર ઉચકી રાકાયોજ નહિ; તૈની 
ઉડવાની શક્તિ ક્ષીણુ યટ ગઈ અને શ્રોહરિએ તો તેની ગળચી દબા- 
વીને ઠેઠ આકાશમાંથી નીચે પટકી દીધો. 
વિશ્વદર્શનઃ 
એક સમય હરિ હુલધર સાથે, 
હસતા તાળી દઇતૈ ' હાથે; 
આંગણિયામાં ૨ ગઝેલે. 


૧૦ ) 


માટીનું ઢેકુ ત્યાં દીઠું, 
મોહનને મન લાગ્યું મીઠુ; 
પ્રીમે રહીને ૨ ત્રીધુ. 


ખલભદ્રે અષીરા ખહુ થઈને, 
કછ્ું ચરેોાદાજને જઇને; 
“કૃષ્ણે માટી રે ખાધી,” 
ઉતાવળા માતાજી આવે; 
પકડી હાથ પ્રભુને ધમકાવે; 
“તે' ક્યમ માટી ૨ ખાધી.” 


એક દિવસ આંગણામાં હુીંરે-હુલધર બને ખેલતા છતા; 
ત્યાં પડી રહેલું માટીનું ઢેફુ શ્રીકૃષ્શે ધીમે રહોને હાથમાં લીધું અને 
આજુબાજુ દષ્દિ કરીતે જેવા મુખમાં મૃકવા નય છે, કે બલભાદ્ર 
ઉતાવળા ઉતાવળા જળને શ્રોયસોદાજને કહી આવ્યા, કે “ મા! 
શૃુષ્ણે માટી ખાધી. ” બલબદ્રનું કહેવું સાંભળીને યસેોદાજ ત્યાં આવ્યાં 
અને પ્રભુના દાય ઝાલીને ધસમકાવવા લાગ્યાં - 


“નાના,” કહી હશિ માથુ ધુણાવે, 
આંખમહી આંસુડાં લાવે; 
“મે' નથી માટી ૨ ખાધી.” 

યશે।દાજી કહે, “હું નવ માનતું, 
તારા હોંગ ખધા હું જણું; 
માર્યા વિણુ ના ર૨ સૂઝુ.” 


(1૧૨) કઝ 


“મારા શીદ સુજ્ને માતાજી, 
ર મસે નથી માટી જરીએ ખાધી; 
૬ સાચે સાચું રે કહું છું.” 
યશેોદદાજની પાસે, ગળગળા થઇને, આંખા લૃછતા ભગવાન 
કહે છે, “ મ માટી નથી ખાધી. ” 
યશેદાજી કહે, “ ધુતારા, તારા ઢોંગ હું બધા જણું હું આજે 
તને માર્યા વિના છોડનારી નથી. ” કૃષ્ણુ વિલુ સુખ કરીને જવાખ 
આપે છે, કે “ સમું જરાય માટી નથી ખાધી; હું સાચૅસાચું ક છું.” 


*સાચી વાત હરે જે તારી, 
તો નથી હું શિક્ષા કરનારી; 
ઉઘાડ તારૂં ૨ સોહુ.” 

યશેદાજ કહે છે, “ એમ તો હું ન માનું, તારં, મે!હું મતે 
દેખાડ !”” 

સુણી વચન હરિએ સુખ ફાયયું, 
વિશ્વ સમસ્ત મહોં દેખાડયુ; 
માત અચબે! ૨ પામ્યાં! 


માતાજનાં વચન સાંભળીને જે વું પ્રજ્ુએ પોતાનું મુખારવિ દ 
પ્હોળછુ કર્યું કે સ્થાવર જગમ જગત્‌ અને આકાશ પાતાળ બધુ એ 
તેમાં દેખાવા લાગ્યું. ભગવાનના ન્હાના સરખા મુખમાં વિશ્વ સમ- 
સ્તને સમાયલું નેને સાતાછી આશ્ચર્ય પામી ગયાં-સ્તબ્ધ બનીગયાં ! 


(૧૨) 


સા'ખખમણુચેપરીઃ 


સૂક્યુ' ચૂકે ઉકળવા ષચ દોહી તાજુ, 
તાપે ઉ્નું થાઇ ખધુ ઉભરાયું ઝાઝું; 
ઉતાવળાં તહીં ચશે મતી નય દોડી, 
ખાતા મહિ હરિ શી'કે ચઢી માટ ફાડી ! 


અક વખત શ્રો યશોદાજ ભગવાનને ખોળામાં ખેસાડીને ધ- 
વર્‌ાવતાં હતાં, એટલામાં ચૂક્ષા ઉપર ઉનું કરવા માટે મૂકેલું દુધ 
ઉભરાઇ જતું ન્નેઈને ઉતાવળાં તે તરક ગયાં, એટલે પ્રભુ પોતે રીસ 
ચઢાવીને, ખાંડષિયા ઉપર ચઢયા અતે શીંકે મૃકેલી ગોરસની મટુકી 
કાણી કરીને તેમાંથી નીકળતી ધારા મુખમાં ઝીલવા લાગ્યા. આ 
પ્રમાણે કરતાં તેમના હોઠ અને ગાલ ખરડાયા છે અને આખા અંગ 
ઉપર મહિના રૅલા ચાથી રહ્યા છે; એવામાં 

રીઠાં જહાં જનનીને જરી વેગળેથો, 
નાઠા હડી મૂકી હરિ ભચ પામી તેથી; 
પૂડે પડયાં પણુ પ્રભ્નુ નવ હાથ આવે, 
વિચિત્ર ફેરકુદડી દ્વરઈને થકાલે. 


ભાતાજને જેવાં વેગળેથી આવતાં દીઠાં કે ખાંડણિયા ઉપરથી 
નીચે ફૂદ્કા મારીને પ્રભુ નાઠા. માતાજ તેમને પકડવાતે માટે પાછળ 
દોડયાં, પણુ પોતે આડી અવળી વિચિત્ર ફેર કુદડીઓ લઇને તેમને 
થકવી નાંખ્યાં અને ક્યમે ફર્યા હાથમાં આવ્યા નહિ. મોટા મોટા 
તપસ્વીઓનાં મન પષુ જેમના વેગને પ્હૉચી શકતાં નથી, એવા 
ત્રજુના વેગને યસોદાજી શી રીતે પ્ટાંચી શકે ? આખરે-- 


(૧૩) 


આપી ઘણે શ્રમ પછી હુરજી ઝલાયા, 

વિલું કર્યું વદન જેમ -જણુય ડાહ્યા; 

માતા યશેોામતી કરે કર ખાંષધવાતું, 

ખ'ધાધ ના પડતું દામણુ ન્હા્તું ન્હાતું ! 

માતાજીને ધણ્‌ શ્રમ આપીને અંતે ભગવાન પોતે પોતાની 

મેળેજ ઝલાઇ ગયા અને વિલુ મ્હૉં કરીને આંખમાંનું અંજન લ્હોતા 
લ્હોતા, વિવ્હલ .નેત્રે જેતા જેતા, ડાલા ડમરા યઇતે યાં ઉભ્ના 
રહ્રા, એટલે યશોાદાજ તેમને દોરડાવતી ખાંધવા લાધ્યાં; પણુ ગાંઠ 
વાળતી વખતે દોરડું બે આંગળ .ટ્રકુ પડયું; ખીજાં સાંપ્યું તો તે 
પષુ ટ્ર કુ પડયું, છેવટે બણુાં દોરડાં સાંધીને તેમને ખાંડણિયા સાથે 
બાંષ્યા અને પછી પોતાને કામે વળગ્યાં. 
યસલાજુનસોક્ષ: 

રારી વી'ઢ|ી ઉખળને કટીબ'ધ કીધા, 

દાસોદરે નળ-કુબેર ઉઠાડી દીધા; 

પૂર્વે નળ-ડુબેર અને મણિગ્રીત્ર નામના ખે કુબેરના પુત્રો 

નારદજના શાપ વડે કરીને નંદજીના આંગણામાં રક્ષ થઇતે રહેતા 
હતા, તેમના અનુત્રહાર્યે શ્રી ભગવાન.પોતે ખને જક્ષોતી વચ્ચે યપ્ને 
નીકળ્યા; થાં ખાંડણિયા આડા આવી જવાથી, આચકોા મારતાંની 
સાથેજ બતે જ*ૃજ્ઞાો મળમાંથી ઉખડીને નીચે પડયાં અને બતે 
રવતાએ।ઃ-- 

તેજ્સ્વી રપ ફેરી પૂર્જ સતણુંજ પામી, 

સ્તુતિ પ્રણામ કરતા ખઅહુ શીરાનામી. 


(૧૪) 


આ બને દેવતાઓ પોતાતાં તેજસ્વી સ્તરૂપ ધારણુ કરીને 
પ્રજુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યાઃ 
નમો ભગવવે વાસુરેવાય. 
સનાતન ખ્રછા પરમ પુરૂષાય--નસો૦ 
અમ રસના મધુરી વાણીથી આપ વિમલ યશ ગાય, 
કથા કીર્તન કાને સ'ભળાય--નસે૦ 
અમ હાથ નાથની સેવા પૃજા કરવામાં વપરાય, 
હુંદયમાં મગલ કેયાન ધરાય--નસે।૦ 
અસમ મસ્તક આપતણુા પદપષકજમાં રહો નમતું સદાય, 
દૃષ્ટિ દર્શને સફૂલ થઈ નય--નસે।૦ 
અ'ને દેવતાઓ હાય ન્નેડીને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, કે 
“ હુ વાસુદેવ ! હે સનાતન બ્રહા ! આપના પવિત્ર પાદારવિદમાં 
સાષ્ટાંગ પ્રણામ હો. અમારી રસના હમેશાં મધુરી વાણીથી આપના 
વિમલ યશ્ચ ગાવામાં તત્પર હો ! અમારા કઃન આપની પવિત્ર કથા 
શ્રવણુ કરવામાં તત્પર હો ! અમારા હાથ આપની સેવા કરવામાં 
અને હદય આપની મ'ગળ મૃત્તિવું ધ્યાન ધરવામાં પ્રબ્ત્ત હે ! અમારાં 
સશસ્તક આપના ચરણ કમલમાં પ્રણામ કરવાને નિરતર નમતાં 
રહો ! અતે અમારાં લૈણચત સદાસર્વદા આપનાં દર્શન કરીને કૃતાર્થ 
થાખએા ! ” આ પ્રમાણે સ્તુતિ ડરતા તે બન્ને ભગવાનની પ્રદ- 
ક્ષિણા કરીને વારવાર પ્રણામ કરતા ઉત્તર દિશ્વામાં ચાલ્યા ગયા. 
વત્સાસુરજ્યઃ 
જૂદ્દાવને હરિ ૬ ગઉધેન ચારી, 
«તમાં ચેધપ સાલતી મ'ડળી જાસી સારા 


(૨પ) 


ત્યાં વત્સ રૂપ લક દાનવ એક આવ્યે, 
પૂડેથી મુચ્છ પકડી હરિએ પછાડ્યો. 
એક વખત પ્રજી પોતે ગોષબાલતી સાથે બ્ર'દાવનમાં વાછ- 
ડાંતે ચરાવતા «થા, યાં વત્સાસુર નામને દેય વાછડાનું રૂપ ધા" 
રણુ કરીને ટોળામાં ભળી ગયો, પરતુ ભગવાતે તેને તરતજ એ।- 
'ળખી લીધો અને પૃછ્ડુ ઝાલીને ન્નેરથી બક્ષ સાથે પટકી દીધો. 
અકાસુરવધઃ 
ચાલ્યા પીવા જળ પછી સહુ ગાપ બાળો, 
વચ્ચે ખકાસુર પડ્ચોા! તીણી ચાંચવાળે[; 
જ્યાં ઝાઝના શહસમી ક્કફડાવી પાંખે; 
કે ચાંચ પ્ડોળી કરીને ઝટ ચીરી નાં"ખ્યો ! 
સવ ગોાપબાલની સાથે ગ્રેભુતે આવતા ન્નેઇને પોતાની વહા- 
ખુના ૨ઢ જેવી વિશાળ પાંખોને કફડાવતો બડાસુર દય સામો 
આભ્યો, પરતુ તેની તીદ્દણુ ચાંચતે એે હાથે પકડીને ઝડપથી પ્હોળાી 
કેરી લાંને માંજ ચીરી નાંખ્યો. 
અઘાસુરવધઃ 
દીઠો શ્રઘાસુર મહા વળી.જ અનાડી, 
મારગ સતે ગિશિચુફાસમ સુખ કરાડી; 
. પેસી ગયા ઉદરમાં સહુ ગો(પ જ્યાર, 
ક્રીધોા પ્રવેશ પ્રભ્રુએ સુખમાંહિ ત્યારે. 
શ્રીકૃષ્ણુતે તેમના ગોડિયાઓસકહિત ગળી જવાની ઇચ્છાથી 
અજગરવું રૂપ લધતે સ્‍્બધાસુર -સામતેો દેલ પર્જતની ચૃફા નેવું 


( ૧૬) 


પોતાનું મુખ ફાડીને માર્ગ વચ્ચે સતો હતો. ગાપબાલકા તેને ગુફા 
ન્નણીને ભૂલથી અંદર પેઠા, એટલે ભગવાને વિચાર કર્યો ક, “હવે 
હું આનો ઉપાય નહિ કરૂં તો બધા તેના પેટમાં પ્હાંચી જશે,” 
તેથી પોતે પણુ સૌથી છેલ્લા અંદર પેઠા, અને- 
વિસ્તારી દેહ પળમાં ગુગળાવી ટીધે, 
રૂધીજ શ્વાસ કરી વ્યાકુળ પ્રાણુ લીધે; 
જ પચ વર્ષ વયમાં ખળ આ ખતાવે, 
એ કૃષ્ણુના ચંરણુમાં નસું ભક્તિભાવે. 
જેમણે 'ોતાનું વિરાટ સ્વરૂપ ધારણુ કરીને ત્રણુ ડગલાંમાં 
બ્રહ્માંડ માપી લીધું હતું, એવા શ્રીહરિએ અંદર્‌ જધતે પોતાનું 
રૂપ એટલું બધું વિસ્તારી દીધું કે તે બિચારા ગુંગળાઈ ગયો અને 
અંદર ભરાઇ રહૅલેો પવન તેનું બ્રહમર'ધપ્ર પાડી નાંખીને બહાર 
નીકળી ગયો. આ પ્રમાણે પાંચ વર્ષની વયમાંજ જેમણુ આવાં 
આવાં પરાક્રમો! કર્યા, એવા શ્રીકૃષ્યુના ચરણુકમલમાં અમારા સાષાંગ 
પ્રષ્યામ હે, પ્રણામ હો ! 
(ધન) જય જયજસોાદાન'દનકી. 
શુકલ પક્ષમાં ચદ્રની કલાજ વધતી નાય; 
હુરિ હલધર ગોકુલમાં ઉછરી સોટા થાય. 
ન*દ ચરોાદા બહુ કરે કહાન . મુ'વરને લાડ; 
નિત્ય નિત્ય ડારી લાવતા વાટેથી વઢવાડ. - 
ન્હૉના કે સ્હાટાતણી નવ રાખે સર્યાદ; 
ત્રજમ'ડળની બોપીઓ કરતી અડું ફેરિશ્રાદ. 


(૧૭) 


શ્રૉકૃષ્યુચદ્ર પોતાના ભાઈ બલભદ્રની સાથે ઉછરીને ગોકુલમાં 
મોયા થતા હતા અને નિત્યનિત્ય નવીનવી લીલ્ાઓવડે કરીને ગોકુ- 
લનાં તમામ ગાપગાપીઓને ર કનડતા હતા; તેથી ત્રજ્મડળની ગો- 
પીઞએેો શ્રીયશોદજની પાસે આવીને ફરિયાદ કરવા લાગીઃ-- 
ન'દરાણી તમારો દ્રનેચો તોક્રાની-- 
એને વારનને (૨) 
વખતવિના વાછરડાં છોડે, 
મહિની ભરેલી મ ટુકીએ। ફે ફાડે; 
પેસી રસોડે, ઝડી તોડે, 
ઝાલવા જઉ ત્યારે દડખડ રારે--એને વારન્ને, 
ઉઘાડે ખારણાં મારીને લાતો, 
ઘરમાં પેગીને ગોરસ ખાતે, 
નથી લનાતે1, કે ગભરાતે।, 
લાગ જેઈ છાને છટકી જતો--એને વારે. 
માંકલડાંને ઘરમાંહિં ઘાલે, 
જેર હમાર જરીએ ન ચાલે; 
આઓચશિતે। આવે, એને ન્યારે ફાવે, . 
સૂતેલાં ખાળકતે રેવરાવે--એને વારન્ને. 
“ઠામ સરખે માંડી ઘુઃટરા પીધો, 
(#પૂડેથી એ' એને પકડી લીધે;  ' 
.“. “ 2: સારા સંહાપર કોકળો. કધો, ' 
₹' હું આંખો સોજી એ એ નાઠો સીધેો---એસે વારને.' 


(૧૮) 


“હે યગેોદાજ ! તમાશો ડહાનકૃ'વગ ધણું તોફાન કરે છે, માટે 
એને વારને. છાનોમાતો ગમે ત્યારે આવીતે વાછર્ટાંને છોડી ન્નય 
છે; રસોડામાં પેસીને તાવડી તોડી જાય છે અને મહિથી ભરેલી 
મટુઝીઓ ફાડી “ય છે. બીજ કહે, “મારા ધરમાં માંકડાંને ધા 
લીને ગોરસ ખવરાવે છે અને ઘે[ડિયામાં સૂતેલ્લાં બાળકને રેોવરાવે 
છે.” વળી ત્રીજ કહે, “આજે તમારો કહાનકુવર મારા ધરમાં 
આવ્યો અને મહિનું ભરેલું ડામ આખુને આખું મૉંઢે માંડીને પીવા 
લાગ્યો. હું પાઠળથી આવીને જેવી એને ઝાલવા ગઇ, કે મારા મૉંઢા 
ઉપર કોગળા કરી દીવો અને હું આંખે ચોળવા રહી એટલામાં તે 
એ દોટ મૂકીને નાઠો,” ચોથી કહે છે:-- 

“ખહુ આડા યશોદા ! તમારો જુમાર, 
વાટે જાતાં વીતાડે છે અમને અપાર---ખહુ. 
મૂફ્રી માથે મઢુકી નીકળીચે જ્યાં ખહાર; 
આવે પૂઠેથી લષને ગોવાળ ૬દશાખાર, 


મહિ લૂટ છે રોજ લુ'ટારાનો સરદાર--ખડુ. 


વળી અમે માથે મડુછી મૃકીતે જેવાં બહાર નીકળીએ છીયે, 
ક જાણુ જણે કયાંથી એ ગાવાળનું ટોળુ લઇતે આવે છે અને 
અમાર ગોરસ લૂટી લે ટ; 


નથી કરવા કદેતેઇ એ ગેદરસનાં વેચાણુ; 

માગ વચ્ચે. ઉભા રહીઃ માગે છેઃ દાણુ; 

પાલવ ઝ્ાલીને,રાકીઃ શખ ઝાઝીવાર--ખહુ. 
અષને ગોરસ પૂરે વેચવા દેર “નથી અને અમાર પાલવ 


(૨૯) 
યકડીને રસ્તા વચ્ચે અમને રોકે છે. ” ગોપીઓની આવી ફરિયાદ 
સાંભળીને શ્રવૈ યશોદાજીએ જવાબ આપ્યો કે-- 
“ ઘેલી ગ્રોપપી કહાનુડો મારો ન્હાનું ખાળ; 
એને માથે મૂકો ના આવાં ખોટાં આળ--ઘેલી. 
મારા ઘરમાં શું મહિ સે માખણુને। દુકાળ, 
બધા ઓળખે અસોને ગાકુળના ગોવાળ, 
નથી નીકળ્યો એ બ્હાર હજી છેડી પરસાળ--શેક્લી. ” 
યશેદદાજી કહે છે, ” મારા ધરમાં શું મહિમાખણતેો તોટો 
છે, કે મારા કુવર તમારી પાસે માગે ? 
તમે એના ઉપર આવાં ખોટાં આળ શા માટે મકા છો; એ 
તો ઘરમાંથી બ્હાર પણુ નીકળ્યો નથી! આ ગ્રમાણુ-- 
એક રૂપે ઘરમાં રમે, શ્રીયશોદાજી પાસ; 
અન્યરૃપે ગોકુલમાં, આપે સહુને ત્રાસ. 
આહ્મલીલા: 
લીલ્લી લીલ્લી વૃ'દાવનની કુજેરે, 
ભાવે ત્યાં ગોવિ દ ગાયે! ચારવા. 
નાનાં નાનાં વાછરડાં ર્પાળાંરે, 
નાના નાના ગોાકુળના ગોવાળિયા. 
શંકાને છડિયો હ્રટકાવી કાંધેરે, 
ધીસે ખીસે પાછળ ચાલ્યા આવતા. 


(૨૦) 


કોઈ નેેરથી બને ગાલ કુલાવીરે,. 
વાંકી વાંકી રીંગડિયેો! બજાવતા. 
મુકે પ્હેરી ચણ્‌।ઠિયોની માળમરે, 
માથે છે ખોસેલાં પીંછાં મોરનાં. 
કાને હાથ દઇને ઉ'ચા સાદે રે, 
લલકારે છે ગીતે! ઠડા પ્હારનાં. 


આવ્યા આવ્યા કાલિ'દીને કાંઠેરે, 
સુવાળી વેછીમાં સવે ખેલતા; 
દીવસ ચઢેલે। દીઠે। જ્યારે માથેરે, 
ભોજન કાજે શીંકાં છોડી સેલતા. 


બ્દાવનની કુનનેમાં ગોવાળીયાની સાથે ગાવિ દ ગાયો ચારવા 
હમેશાં આવતા; અને ધણી . વખત વાછરડાંને લીલા ખડવાળા' 
પ્રદેશમાં ચરતાં મકી દધને ગોપમડળની સાથે ડાલિદીને કાંઠે 
સુવાળી રૅતીમાંજ બેસીને ભોજન કરતા. એ પ્રમાણુઃ-- 
બેઠા શ્રીહરિ વેછુમાંહિં જમવા ભેગી કરી મસ'ડળી, 
નીચુ માં કરી ધાસ લીલું ચરતી ગાચે! ગઈ વેગળી; 
શ્રોભમવાન પોતે ગાયોને દૂરી ચ0તે 3 ગોષમ' ડળ સાથેઃ 
ભોજન કરવા બેઠા; એનામાં-- 
ખ્રહમા ગૌધન એરી ગેપ સાહુ બદરમ-નચાંથી થયા, 
રાખી અદહ્દર" કોળિયો કર મહીં સખે પ્લ નીસર્યો. 


4૨૧૦) 


આ લાગ સાધીને બ્રહયા પોતે ભગવાનનો સહિમા જેવા 
સારૂ ત્યાંથી તમામ”ગાચયોા તથા વાછરડાનું હુર્ણુ કરીતે અદશ્ય 
ચ૪ ગયા. આવી રીતે પોતાનું ગાધન હરાઇ ગયેલું ન્નેઇને ગોપ 
ખાલ બહુ ગભરાવા લાગ્યા; તેથી જેમણે પોતાના ડાબા હાથર્મા 
દહીભાતને। કોળિયો! ધર્યો છે અતે આંગળિયોની બેવડામાં અયાણાં 
લીધાં છે, એવા ભગવાન ત્યાંથી જમતા જમતા ઉઠીને વાહરડાંની 
શૈધ કરવા સાર્‌ નીકળી પડયા; એટલે યહ્માએ-- 

પાછાં એમજ ગેોપખાલ સઘળા માયાપ્રશાવે હર્યા, 
પોતે સર્જ સ્વરૂપ રૂપ ધરિયાં ગૈપવત્સ ગોવાળનાં ! 
પ્રભુ જ્યાં વાછરડાંને શોધવા ચાલ્યા, કે બ્રહ્માએ પોતાની 
સાયા વડે કરીતે ત્યાં બેઠેલા તમામ ગોાવાળાને પષ્યુ અદસ્ય કરી 
દીધા. હવે સાત્ર ભગવાન એકલાજ ત્યાં રહા અતે જ્યારે આખા 
વનમાં તપાસ કરતાં કોઈ પણુ સ્થળે વાછરડાં કે ગોપભાલતે ન 
ન્નેયાં, યારે પોતાની યોમદણિથી બ્રહ્માનું કપટ તેમના ન્નણુવામાં 
આવ્યું; સર્વના સાક્ષીભૂત ભગવાને બ્રહયાને પણુ મોહ પમાડવા 
સાર્‌ ગાયો, વાછરડાં અને ગોાવાળનાં સ્વરૂપા ધારષ્યુ કરી લીધાં; 
ગમને- પછી-- 
આપે આપ થકી વિહાર કરતા ચાલ્યા ત્રજાધ્રિપતિ, 
એવા ન'દનન' દ શૃષ્ણુચરણે વદુ સદા એ્રેમથી. 


આ પ્રમાણે જેવી રીતે' જેટલાં સાધતા અતે જેટલા ગોઠડિયા 
સહિત: ત્રજમાંથી નીડૅબ્યા હતા, તેટલાંજ સ્વરૂપ ધારણુ કરીને 
જહયાતે! ગર્વ ઉતારી નાંખ્યો; ક્હાજ ભોંઠા પડી ગયા અને શ્રો 
ભગવાન પોતે પોતાં થ#ી વિહાર કરતા તરજભણી પાછા વળ્યા. 


આવત હે ગિરિધારી, ગાં ચારી આવતહે ગિરિધારી. 
ખભે કાંખરિયાં, હાથ લકરિયાં, બેન ખજાવત સારી-મૈ આં. 
સોમર સુગટ પીતાંબર સોહિએ, ઝુ ડલકી છખિ ન્યારી-ગે આં. 
માત જસોાદા કરત આરતી, પુનિ પુનિ જાત ખલિહારી-ગેી આં. 
ખનન્રલુફાભાદ--- 
ધેનુકાસુરવધ: 
મિત્રોની વિનતિથી તાડવનમાં પેઠા લઈ સર્વને, 
પાપી ગધવ ધૈનુક્રાસુરતણા! ઉતારવા ગર્વને; 
હાથે ખૂબ હુલાવી તાડકફળને! ન્યાં ગજ મારી દીધો, 
આવ્યે રાક્ષસ ભૂ'ક્તો! ઝડપથી ચારે પગે ફટતે. 
એક સસયે પોતાના ગો1પપ મ'ડળની ઇચ્છાથી પ્રભુએ તાડવ- 
નમાં પ્રવેશ કર્યો અને તાડનાં ઝાડને હાથવતી હલાવી છલ્ાવીને 
તાડ કૂળ પાડવા લાગ્યા, યાં ધેનુકાસુર નામનો રાક્ષસ ચારૈ પગે 
કુદતા આવ્યે; પર'તુ:-- 
ઝાલીને પગ તાડ સાથ પટકયે। કે મૃત્યુ પામી ગચે।, 
ખીન્ન કૈંક અસુર કૂર હણિયા એકકે ન ખાકી રહ્યો; 
કીધું નિર્ભય સ્થાન ગેપ સઘળા શાજી થયાજે થકી, 
એવા ન'દનનદ કૃષ્ણુચરણૂ વરુ સદા બ્ેમથી. 
જેવા ધેનુકાસુરને પોતાના ભ્રણી આવતો ન્નેચે॥, કે ભગવાને 
તેના પગ ઝાલીને તાડની સાથેજ પટકી દીધો. એની મદદે દોડી 
આવનારા ખીનન અસરોને પણુ એક પછી એક પછાડીને પરલોકમાં 
પહોંચોડી દીધા અને તે તાડવનને સદાને માટે નિર્ભય કર્ફુ. 


નાગદસનઃ: 
કાળો કાલિયનાગ વાસ કરતે! કાલિરીના પ્રોમહીં, 
પ્રાણી સેઠ વિષ જ્વાલથી તરફડે મારે કુફાટો જહીં; 
યમુનાના એક ઉડા ધ્રોમાં મહા ભય કર કાલિયનાગ રહેતે 
હતા, કરે જેના ઝરી ફકુ'ફાટાથી આકાશમાં ઉડતાં પક્ષીએ પણુ 
નીચે પડી તરપૂડીતે મરી જતાં હતાં. આ કાળાનાગથી દૂષિત 
થમેલી કાલિ દીને શુદ્ધ કરવાની યુક્તિ શ્રીભગવાને શોધી કાદી. 
ખેક્ષે કાલિરીને કાંઠડે-- 
ગૅદ લઇને શોપાલ--ખેલે. 
રમતાં રમતાં દડો ઉછળીર, પડચે! યસ્રનાની માંહ્ય; 
કાછડાવાળી કદ'બે ચઢયા, જળમાં ઝંપલાવ્યું ત્યાંય-ખેલે. 
પળમાં પાતાળે જઇ) પ્હાંચીયારે, વસે ન્યાં કાળી નાગ; 
સેલી કમાડ ઉભા રહ્યા; શેષે પેસવાનેો લાગ-ખેલે. 
કાલ્યનાગ પોઢી રહ્યો ૨, લે છે નાગણ! સ ભાળ; 
ટેખી હુરિને લાગી બોલવા, અલ્યા કો'નેો! તું બાળ-ખેલે. 
એવાં માબાપ કોણ તાહરાંર, મૂકયો રઝળતેો આમ; 
શાને કાજે અહીં આવિયો, તારે કેતુ છે કામ-ખેલે. 


શ્રી ભગવાન પોતે પોતાના ગોઠિયાઓની સાથે કાલિદીને કઠે 
ગે'દ ખેલવા લાગ્યા; ત્યાં રમતાં રમતાં દડે। ઉછળીને નદીમાં પડયે, 
એટલે તે લઇ આવવાને નિમિત્તે પોતે પીતાંબરનેો કછેટા વાળાને 
ક્દ'ખે ચઢયા અને આંખા મીંચીને યમુનાના અગાધ જળમાં પડયા. 


(૨૪૦) 


બહાર કનારે ઉભેલા ગોપ બાલ તો “કહાં હાં કરતા રહ્યા અને 
એ તો પોતે ઠેઠ કાલિય નાગના દાર પાસે પહોંચી ગયા. યાં નાગ 
તો સુધ રહલો હતો, પણુ નાણા શ્રીઢરિને નેઇતે પૂછવા લાગી, ક 
“ અલ્યા તું ૩ાયુ છે, અતે અહોંઆં શા માટે આવ્યા છે ? તાર્ર 
નામ શું છે અતે તારે કામ ક્રે'તું છે ? ” શ્રો હરિએ જવાબ 
આપ્યો કે-- 
# ન'દ યશેોાદાને! બેટડોરે, મારૂં કહાન કુંવર નામ, 
જલદી જગાડ તારા નાગને, મારે એનું છે કામ”-ખેલે. 
“નથી એળખતો મારા નાથને રે, જેની અગ્નિ સમજ્વાલ. 
કુ કે ઉભો કાઢી જશે, ખૂટયો શું તારો કાળ ”-ખેલે. 
“ ખણુગાં કુ'કીને ્હીવરાવશે।રે, તેથી હું ના ખ્હીનાર, 
આયુષ્યની દોરી એના હાથમાં, નથી ઓ ઘેલીનાર”-ખેલે. 
આં પ્રમાંણે સામાસામી નાગણાં અને નટવર વાદવિવાદ ચલાવી 
રહ્યાં છે, એટલામાં તો-- 
નાગ એકાએક જાગિયોરે, જેનાં લાલચોળ નેણુ;, 
આળસ મરડીને બેઠો થયો, માંડી પોતાની ફેણુ-ખેલે. 
સરખે કુક્ષાટા મારતોરે, જાણુ ઝરતા અ'ગાર, 
આઓ ચિ તો મારી એક થેક્ડો, ઉભ્રા માથે મોરાર-ખેલે. 
[નાથ ઘાલ્લી એના નાકમાંરે, પટકચો ઝાલીને પૂચ્છ, 
લાગ્યા. શ્રી. નટવર નાચવા, મરડી નાંખી એની મૂછ-ખેલે. 


(૨૧૫) 


નાગણે! નચ્ર થઇ વિનવેરે, હ રને જેડી બે હાથ, 
ટ્રીન ન્ાણીને * દયા કરો, દીનખ'ધુ રીનાનાથ-ખેલે. 
વિનતિ વનિતપતી સાંભળીર; દીધું જીવિતદાન; 
મૂકયો! નસાડી ત્યાંથી નાગને, એવા શ્રીભગવાન-ખેલે. 


નાગ જાગીને »ુક્ાટા મારતો સામો આવ્યો, કે શ્રીહરિએ 
સમયસચકતા વાપરીને ત્યાંથી થેકરે। માર્યો. એક્દમ તેના સસ્તક 
ઉપર જતે ઉભા અને તેના નાકમાં નાથ ધાધીને નિરાંતે નલ 
કરવા લાગ્યા; અંતે નાગણુ।ની વિનતિથી નાગને છોડી મકવા આમાં 
આધ્યાત્મિક દષ્ટિયી વિચારીએ તોઃ-- 


વિષય વાસના નાગણ્‌ીી, વિષય કાળે! નાગ, 

માયા કાલિ દીતણાં, જળઆવરણુ અથાગ. 

સાયાર્‌પી ડાલિ'દીના આવરણુર્ષી અગાધ જળની અ'દર 
[તિવાસ કરનારે વિષયર્‌ૂપી કાળા નાગ વિષયવાસનાગઓર્પી નાગ- 
ણૂની સાથે રહીને મહા અનર્થ કરી રલો છે, અને 

માયામાં મન ડૂખતું, વષય ભણી જયાં જાય; 

વિષય વાસના વિષયને, જગાડતી રખાય. 

સન ન્યાં માયામાં ડૂબકી મારીને વિષય ભણી ખેંચાયું, કે 
વિષયવાસના વિષયને જગાડે છે, પરતુ-- 


. .સક્કારી આત્સા ગડદી, નવ એથી ખ'ધાચ, 
વિરાગ નાથે નાથીને; રહે સમન સગ્ન સદાચ ! 


(૨૬) 


સ'સ્કારી આત્મા તો વિષયને વિરાત નાથથી નાથે છે અને 
જીતેન્દ્રિય થઇને હમેશાં મનમાં મગ્ત રહે છે, ઝંસારમાં રહેવા છતા 
વિષયના ગુલામ બનવાનું નથી, પણુ વિષયને જીતીને આપણે ચુલામ 
બનાવી શકીગએ ઇછી્એે એ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. ” 


દાવાનલપષાનઃ 


સુંજનરણ્ય વિષ હતા ભટકતા ગોવાળ ગાચેદ લઈ, 
સૂનાં ઢોર મૂકી ભળ્યા રમતમાં માટી વલે ત્યાં થઈ; 
આચિ'તુ સળગી ઉઠયું વન ખધુ' ચોાઃમેર અગ્નિવડે, 
ગોવાળો ગભરાય પામી ભય ને ગાયે! ઉભી આરે. 


એક વખત પ્રભુ ઝુજારણ્યને વિષે ગાયો ચારતા હતા, ત્યાં 

બધા ગોવાળા ગાચેો। અને વાછરડાંને યૂનાં મૂકીને રમતમાં બળ્યા, 

એટલામાં ચારે બાજુથાં એકાએક વન સળગી ઉઠયું. ગાવાળા ગભ- 
રાવા લાગ્યા અતે ગાત્રો ઉભી ઉભી આરડવા લાગી. એટલે-- 
મૃત્યુના સુખમાંથી સુક્ત કરવા આંખે! મીંચાવી દીધી, 
પોતે પાન કરી દવાનલતણું રક્ષા સહુની કીધી, 
જે ચેગગેશ્વરના અમાપ ખળને કાથી મપાતું નથી, 
એવા ન'દનન'દ કૃપ્ણુચરણુ વદ સદા પ્રેમથી. 


ભગવાને તરતજ તે સર્વનાં નેત્ર મીંચાવી દીધાં અને પછી 
પોતે તે ભય'કર દાવાગ્નિને હથેળીમાં લઇને પી ગયા. આવી અનત 
રાક્તિવાળા અને જેમના યોગબળને કોઇથી પષ્યુ માપી શ્કાવું નથી, 
એવા શ્રીરૃષ્યુના ચરણમાં સાષ્ટાંગ પ્રામ હે. ! 


(૨૭૦) 
અ'સીલીલાઃ 


શર્ધા રસિક શીરોમણિ, રસિયા નદ કુમાર, 
વૃ'દષ્તનની કુજમાં, કરતાં વિવિધ વિહાર. 


કે મનના 


જે અસીનોા નાદ સકલ બ્રહ્માંડ ગજવે, 
જે બ'સ્રીનો નાદ યોગીના ચોઈગ તન્નવે; 
જે ખ'સીને1 નાદ સુનીનાં સૈન મૂકાવે, 
જે બ'સીનેો1 નાદ વારિ નંડેતાં સ્થ ભાવે. 


જ ખ'સીના નાદથી, વજવનિતા ઘેલી થતી, 
તજી કુટુંબ પરિવારને, ફરે પ્રજ્નુને શોધતી. 





એવી એ ખ'સી જે, મધુરા ગાને સાનાં મન હુરતી; 
શ્રીહરિ પાસે રહીને, અધર સુધારસ પાન સદા કરતી. 
શ્ાધાના અતરમાં, અતુષમ સુખની અદેખાઇ આવી; 
સોાહુનની માનીતી, એ સોરલીને લીધી ખુચાવી ! 


જૃદદાવનની કુનનેમાં શ્રી ભગવાન રાધિકાજની સાથે અનેક 
પ્રકારના વિહાર કરી રહ્યા છે, ત્યાં શ્રીહરિની પાસે રહીને હરિના 
અધરેઇનું પાન કરતી અ'સીને નનેઇને રાધાજના અંતરમાં અદેખાઈ 
આવી, એટલે મોહનની એ સાનીતી મસોરલીને શ્રીરાધિકાછએ. 
ખુ'ચાવી લીધી. શ્રીકૃષ્યુ હસતા હસતા કહેવા લાગ્યા '-- 


(૨૮) 


“ છોડો છેડો રાધે પ્યારી! એ સોરલી હમારી, 

એ મોરલી હમારા, બ્રખુભાનકી દુલારી--છેોડેો, ?” 
શ્રોકૃખ્યુનાં આ વચનનો રાધાજીએ જવાબ આપ્યો 'ક-- 

“ નહીં છોડું છોડું ડુવે કહાન--વેરણુ વાંસલડી, 
મને સાલે છે શોક સમાન--વેરણુ વાંસલડી. 
એવા તીણુદ સ્વર કાઢે, શ્રને સૂતી જગાડે, 
મારા અ“ગતું ભૂલાવે છે ભાન --વૈરણુ [વાંસલડી. 
એ ઉધ્રાયા છિદ્રવાળી, ત્ડાયે રાખે! સ'ભાળી, 
પાસે સારાથા અદકાં માન--વેરણુ વાંસલડી. 
કરી અધરતું પાન, એને આવ્યું છે શુમાન; 
રાત દહાડો કરે છે હેરાન--વેરણુ વાંસલડી, ” 
રાધા કહે છે, “ એ મારા સુખની ભાગિયણુ મને રૌાકની 

પેઠે સાલે છે, માટ એતે નહિ છેડું. ” ત્યારે શ્રીહરિ બોલ્યાઃ-- 
“ ઉત્તમ ઝુળમાં જન્મ તમારા એ જ'ગલમાં જન્મેલી, 

એ છે કાણતણેા કટકો ને તમે સુવર્ણુંતખી વેલી; 

રસહીન' એ બઅ'દરથી પાલી તમે રહ્યાં રસ રેલાવી, 

એ સંગી તમે મછુર ભાષિણી સ્પર્ષા નવ શોલે આવી. ” 

' શ્રીભગવાન કહે છે, “એ ખબ'સીતો જ'ગલમાં જન્મેલી અને 

કાષ્ઠનો કટકા છે અને તમે તો ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલાં અને' સુધર્ણુની 
“વેલી છે; એની સાથે તેમારી સ્પર્ધા શોમ” ખરી ?૨ઝએ. યંગીતો 
સારી વગાડી વાગૅ છે.” * મ 


હેરિની વગાડી વાગતી, નહીં એનેદ કઈ દોષ; 
મહિમા એ સત્સંગને, સુણી થયે! સ'તોષ. 





સોરલી બહાત ગુમાનભરી--- 
તેરી જતભાત મ જાની, તું જ'ગલકી લકરી--મે।રલી. 
જાદિન તનપે છેદ પરાચે1, તા દિનસે બિગરી; 
વૃ'દાવનકી કુંજ ગલનસે, રાધેસું ઝમરી--મોરલી. 
બેઠે સિંહાસન રાજ કરત હો, મોહન અધરધરી; 
મુપ્ણુદાસ મજુ દાસ મૃષ્ણુ કો, સગતસે સુધરી--સોરલી. 
ક 
અહ્માંડતે ગન્નવવાનું સામથ્ય ક અબ'સીમાં નથી પણુ બ'સીના 
બજવનાશ્માં છે. શ્રી હરિના સંગપ્રતાપથી એનો મહિમા ગવાય છે, 
એમ સમજતે શ્રી રાધિકાજતેો! બસી પ્રત્યેનું રોષભાવ ટળી ગયે. 
આપણે પણુ એવું સમજી લઘ્એ કે- 
કાષ્ઠ પૂતળિયે! નચાવનારે! નચાવતો। ત્યમ નાચે છે; 
હુરિ જ'ત્રી જીવ જત્ર એમ તેનાંજ વગાડ્યા વાગે છે. 





ચીર હરષુઃ 
સર્વે. ખાલ કુમારિકા ત્રજતણી આવી યસુના તીરે, 
કઈચ્છેલો વર પામવા. વ્રત રૂડું કાત્યાચિનીનું કરે; 
“મૂરતિ તેજીલણી ખનાવી સતીની . પૂજન ' કરી ' પ્રેમથી, 
.'નિચતે થઇ નગ્ન સ્નાન ફરતી વસ્ત્રો કીનારે મૂકો ! 


( ૩૦) 


હેમ'ત ઝઠતુમાં ત્રજઝુમારિકાએ શ્રીકૃષ્ણુને પોતાના પતિ 
કર્વાતી અભિલાષાથી યમુનાને તીરે આવીને કાત્યાયિનીનું વત કરતી 
હતી. રેતીતી મૃત્તિ બનાવીને તેતે ચદન પુષ્પાદિ ચઢાવતી હતી, 
પ૨"તુ પોતાનાં વસ્ત્ર જીનારા ઉપર મૃજીને નગ્ન સનહત કરતી તે 
શ્રો ભગવાનને રચ્યું નહીં એટલે-- 
આવ્યા ત્યાં ત્રજરાજ વસ્ત્ર હુરીને બેઠા કઠબે ચઢી; 
માગે ચીર લનજાતી ઝાઝુ મનમાં ભૌઠી સહઢુએ પડી. 
શ્રોકૃષ્યુ છાનામાના યાં આવ્યા અને ત્યાં પડેલાં તમામ વસ્ત્રો 
કને કદ'ભના ?ક્ષ ઉપર ચટી ગયા. આથી સર્વે કુમારિકાએ છેક 
“ઊટી પડી ગઇ અને વસ્ત્ર પાછાં આપવા માટે પ્રભુતે વિનવવા લાગીઃ- 
“ અ ખર દે હો સુરારિ-- 
હમારો અબર રદે હો સુરારિ. 
લેકર ચીર કદમ્‌ ચઢ બેઠો, મે જલે હું ઉઘારી, 
તુમહોા બેટે નદ ખાવાકે, સે ખ્રસુભાન ડુલારી--- 
કૃષ્ણુદાસ ધનધષન રાધિકા, તુમ જીતે હુમ હારી--- 
હમારા. ” 
ગોપીજનેોનાં વચન સાંભળીને પ્રભુએ ફરીથી કોઇપણુ દિવસ 
નસ્ન સ્નાન નહી કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવરાવીને તેમનાં વસ્ત્ર પાછાં 
આપી દીધાં. 
ગિરિશજધરષણા? 


જ્યારે સેઘ ઉજાણી કાજ વ્રજમાં ગોવાળ સેળા મન્યે, 
પૂન્તબ્યા ગિશ્રિજ મૂકો પડતો દેવે'દ્રને વેગળે; 


(૩૨) 


એક વખત તમામ તવજવાસીઓ દદ્રેને પ્રસન્ન કરવા સાર્‌ 
સેધ ઉન્ણી કરતા હતા. જુની પર પરાથી ચાલ્યા આવતા આ 
રિવાજને શ્રીકૃષ્ણે અટકાવ્યો અને ગિરિરાજને પૃજવાતી સલાહ 
આપી; તેથી ક્જવાસીએ શ્રીગોવર્ષનની પૂન્ન કરવાતે તૈયાર 
થયા; એટલે-- 


ઇદ્રે કોપ કરી મહા પ્રલયના મેઘો મૃક્યા જે છૂટા, 
આકાશે ચઢી ગાજવીજ કરતા તૂટી પડયા સાસટા. 


ત્રજ્વાસીઓના આ કૃત્યથી ઇંદ્રને કોપ ચઢયે! અતે તેણે પ્ર- 
લય કરનારા મેધોતે ત્રજ્ભૂમિ ઉપર છોડી મૃક્યા:-- 


જ્યારે મૂશળધાર વૃષ્ટિ કરતાં નર્યું ન પાછું જરી; 
તેઃન્યો શ્રી ગિરિરાજ વામ કરની અ'શુલિ ઉચી કરી; 


શ્રીભગવાતે પોતાના ત્રજમડળની રક્ષા કરવા સાર્‌ પોતાના 
ડાબા હાથની આંગળી ઉપર આખા ગોવર્ષન પર્વતને ધારણુ કવો, 
એટલે મેધોએ કરલી મૃશળધાર %૨ે પણુ ત્રજભૂમિને પ્રલલ ડરી 
શકી નહીં; આ પ્રમાણ્‌-- 


ઉતાર્યું અભિમાન સાત દિવસે! સુષીજ રેવે'દ્રનું, 
એવા ન'દનન'દ કૃષ્ણુચશ્ણુ સાણાંગ પ્રેમે નમું. 
લાગલાંગટ સાત દિવસ સુધી પોતે ગિરિરાજને ધારષ્યુ ફરી 
રાખી ઈંદ્રવું અભિમાન ઉતારી નાંખ્યું ! ભગવાનનું આવું ચાોગબળ 
ઇને ઇંદ્ર પણ વિસ્ભય પામ્યો અને' પ્રભુતે ગ્રણામ કરીતે ત્યાંથી 
ચાલતો થચેદ- ુ 


( ડર) 





(ધન) 
જય ગોવિંદ માધવ ગિરિધારી, 
કુષ્ણુચરણુકી ખલિફહ્ારી. 
રાસલીલા: 


આવી ન્યાં રૂડી પૂર્ણિમા શરદની રાત્રી રળિયામણી, 
વેણુનાદટથી તેડી રાસરસિચે ગેોપાંગનાએ ઘણી; 
એમ કરતાં કરતાં જ્યારે શરદ ગતુની પૂણિમાં આવી, લાર 
રામ રમવાની ઇચ્છાવાળા ભ્રગવાન ત્રત્તગનાઓને બોલાવવા 
સારૂ જ્દાવનમાં ઉભા ઉભા વેષ્ટૃનાદ કરવા લાગ્યા; 
હાંરે વેણુ વાગે ૨ વેણુ વાગે-- 
હાંરે ગોપી જનના અ'તરનો પ્રેમ જાગેરે--વેણુવાગે. 
હારે શરદ પૂનમની રાત અજવાળી, 
હાંરે વૃ'દાવનમાં ઉભા છે વનમાળીરૅ--વેણુવાગે. 
હાંરે ઠડી લ્હેરા યસ્ુનાંજીની આવે, 
હાંરે ખ્રહ્માનારે ખ્રઘ્યાંડને ગનવેરે--વેણુવાગ. 
ભગવાને ન્યાં તેષ્યુ વગાડી, કે ગોપીઓનાં અ'તઃકર્ણુમાં 
ગુમ રહેલો પ્રેમભાવ પ્રકટ થઇ ગયે; ી 
શ્રજ મ'ડળને ગજાવનાષ્ટી : વેણુ. જ્યાં  ત્રજમાં વાગી, - 
ત્રજા'ગનાએ આવી દોડતી કૃષ્લુમાંહિ લગની હ્યાગી.' 


(૩૩) 
જોઈ ગાયને રોતાં દો'તાં, કોઇ ખાલને મૂકો રૈતાં, 
જોઈ લ્‌ંપતાં, કોઈ ગુપતાં, ઉટી ત્યાંથી ઝબકી ન્તગી-- 
ત્રજા'ગનાએ।. 
કોઉ ચૂર્લાપર ટ્રધ તપાવે, કોઈઈ તાજુ માખણુ લક તાવે, 
ઝા૪ ઘઉંની ખીર ષકાવે, મૂકી તપેક્ષી દઈ આધઘી--- 
ત્રજા'ગનાએ।. 
જાઈન્ડ્ાતી ને કોઇ વળી ધોતી,કેઈક દપ ણુમાં સુખ જેતી, 
જોઈ આંખતું અજન લાતી, નાડી છેક થઇને બાઘી-- 
ત્રજત ગનાએ।. 


જાઇ ધષીને ધાન પીશ્સતી; કોઇ આભૂષણુ અવળાં ધરતી, 
લેશ કોઇની સ્પૃડા ન કરતી, કામકાજ સઘળાં ત્યાગી-- 
ત્રજત ગનાએ।. 
આ પરમાણું ભગવાનના વેણુનાદે ત્રન્તંગનાઓનાં ભાન ભૂલાવી 
દીધાં અને સર્વ પોતાનાં બર કામ છોડીને કોઈની પણુ સ્પૃહદ કર્યા 
વિના ઉતાવળી ઉતાવળી બ્ર'દાવનર્મા આવી પ્હૉંચી. 
પિતા, માતા, પતિ, પુત્રે, સખધી-સરવને છેડી, 
ઉભી સે! આવીને પાસે; પ્રભુમાં પ્રીતડી ન્ેડી. 
પરાધીનતાની બેડીમાં, રહ્યાં જે વેર અ'ધાઈ, 
તજીને પ્રાચુ પોતાનો, સમાયાં શ્રૉહાર્મ્ંહી ! 
. શ્વ ગોપીજનો પોત પોતાના માતાપિતા પતિ પુત્રોદિના 
સંબ'ધ છેડીને બભને શરણું આવ્યાં. જેમને એમ કરતાં તેમના- 
ષે 


(૩૪) 


સંબધીઓએ અટમાન્યાં, તેમણું પોતાનાં ખાળિયાંજ યાં રહેવા દઈ ને 
પ્રાણુ પ્રભુતે અર્પયુ કરી દીધા; પ્રભુના સ્વરૂપમાં ભળી ગયાં 1 
રુખી ગઝરજા'ગનાઓને, મધુરી વાણી બૈપાલતા; 
પ્રભુ વાચસ્પતિ પોતે, પ્રેમના ભેદ -ગે!લતા. 
સર્વ ગાપીજનેને યાં આવેલાં નનેઇતે પ્રભુ બોલ્યા કે-- 
“ અહા સુદરીએ ! આવી અહોં શા સાર્‌? 


કહા, શું કરૂ પ્રિય તમાર્‌--અહેો. 
સુણે સુમષ્યમાએ ઘેલીરે, 
રાત્રિ આ ભયની ભરેલી રે; 
વળા ત્રજભણી પાછી વ્ડૅલી રે, 


સહુ માનો રે, સત્ય વચન ખા સ્હાર્‌--કહો. 
સહુ સખ'ધી મળીને રળે રૈ, 
કરરી પૂડે તમોને ખોળે રે; 
અહું અપયશ માચચે ઢાળે રે, 
હુવે જેચું ર, વન પ્રકુહિલત આ પ્યારૂં--કહે. 
શાણી સતીઓ ત્રજામાં ન«્તઓરૅે, 
રાતાં ખાલકને ધવરાવે ૨; 
લ્યો ચપતિસેવાનેપ લ્હાવે ૨, 
સમન મ્હાર્‌ રે, નહે જરી તમથી ન્યાર્‌ --કહા. ” 
ભગવાને પૃષ્યું, “ હે ત્ર્ન્નગનાઓ ! તમે સર્વ અહીંઆં શા 
મ્રાટે.આવ્યાં છે।.? આસ રાત્રિની વખતે વનમાં રખડવું એ ઠીક 


(3૫ ) 


નથી, માટ પાછાં વ્રજમાં નનએ; તમારાં સંબધીએ। તમને શોધતાં 
હરો. 22 


ઝોાવિ'દનાં વચન આ ઉરમાંહી સાલે, 

ગોષીજનેો સહુ નીચી નજરે નીહાળે; 

વિલાં સુખે ચરણુથી ભૂમિ ખોતરે છે, 

અશ્રભીતાં નયનને કરથી લૂછે છે ! 
ગાવિદનાં આ વચન ગોાપીઓનાં અંતઃકરષણુમાં ૨0ની પેઠે 


સાલવા લાગ્યાં; ગદગદ કઠે સર્વે પ્રભુને વિનવવા લાગ્યાં. 


“ સનસમાહનજી (૨)-- 

આવાં વિષરીત વચન ઢુવે નવ કહીચે. 

ધરખારતજી ( ૨)-- 

આવ્યાં તે વ્રજમાં પાછાં ક્યમ જએ. 

તમે ખ'સીનાટ કરી બોલાવ્યાં, 

અમે “વાસભર્યા દોડી આવ્યાં; 

હવે વચન સુણાવેો નવ આવાં--મનસોહનજી. 
અમે વિષયભાગ સધળા છોડી, 

તમ ચરણુવિષે પ્રીતડી નનેડી; 

કરો વેશ ઘણા રજની થોડી--મનમેોાહનજી. 
અતર પ્રેમે પરવશ કીધાં, 

ચીતડાં સહુનાં ચારી લીધાં; 

હેબે જાય નહિ ડગલાં રદીધાં--મનમોાહનજી. 


(૩૬૦ 


અપધર.મૃત વૃષ્ટિ વરસાવે, 
બ્ડાલા | ઝાઝાં નવ તરસાવે; 
નટનાગર ! શું નિર્દય થાએ1---મનસેો।હનજ. ” 


આ પ્રમાણે બન્નંગનાઆએ પ્રભુને વિનતિ કરી, એટલે-- 
સુણી વચન આવાં ગેપપીજનનાં હાસ્ય કરતા શ્રીહરિ, 
રસરાજ રસિક શીરામણિએ તરત અમીટષ્ટિ કરી; 
મધુરા સનેોહુર દિવ્ય ગાને વન પ્રદેશા ગજાવતા, 
પ્રી વૈજય'તિમાલ ઉરમાં પાસથી હરિ સ્હાાલતા. 


આકાશે ભલી ચાંદની ચમકતી વચ્ચે ખીલ્યો ચ દ્રમા, 
એવા ગોાકુલચ'દ્ર ગોપી વચમાં વૃદયાવને શૈભતા; 
માંડયો રાસ રસે*વરે રાસકડી રાધા રીસ્રાઇ જતી, 
પોતે એક છતાં અનેક થઈને ખેલી રહ્યા શ્રીપતિ ! 
આકાશ્ચમાં ચાંદતીઓની વચ્ચે ખીલતા ચરતી પેઠે જ્ર'દા- 


જનમાં ગોપીઓના સસુહથી વીંટાયલા ભગવાન શેોભવા લાગ્યા. 
ર્સેશ્વરી રાધાને આગળ કરીને ર્સેશ્વરે રાસનો આરભ કર્યો, અને 
પોતે એક છતાં અતેક રૂપ ધારણુ કરીને દરેક ગોપીની સાથે રઞાસ- 
મ'ડળમાં ફરવા લાગ્યા. પુરૂષપ્રકૃૂતિ સમસ્ત બ્રહ્માંડને ગજવતાં 


બોલવા લાગ્યાં. 
ક સસ. 
અહો ! ખ્રહ્મનાદ ગાજે (૨) શૈ। બ્રહ્યાનાદ ગાને 
રૂડા રાસ રચ્યો, આજે ખ્રહ્યાંડમાં. 
અનેક રૃપે રાચિચે અન'ત કોટી અ'ડમાં--સે॥ ખ્રહાનાદ. 


ર૩૭ ) 


ખીજરૂપે રહી વૃક્ષમાં પિચે ભૂમિરસ સાર; 
ભૂતળ દળે ઉડાં જળે, પણુ વસીએ નિરધાર. 
દેહુ ભૂતમ્ાંહિ રેવર્ષે મનાઇએ, 
તેજમાંહિ તત્ત્વ ખની તેજમાં સમાઈએ 
શૂન્યમાંહી શખ્ટે છવાઇએ--શેા ખ્રહ્મનાદ. 


સવગ, મૃત્યુ; પાતાળમાં, સ્થળ એડું નહિ કોઈ; 
કરીએ ક્રીડા નવ અમે; અણુંમાં પણુ અણુ હાય. 
અનેક રૃપે રાચિચે, અનત કોટી ગ્મ'ડમાં--શેા ખ્રછપ્નાદ. 





વાગે તાલ મૃદ'ગ ઝાંઝ ડફ્ને વાજીત્ર વીણા ભલી; 
થા થા થા તત થેઇ થેઈ કરતાં નાચે સહુએ મળી. 
તાલ, ષદગ, ઝાંઝ, ડફ અતે વીષુા વિગેરે નાના પ્રકારનાં 
અનેક વાજ*ત્ર વાગી રહ્યાં છે અને થેઇ થેપપકાર થઇ રહલો છે. 
'એવામાં-- 


જાસ્યો જ્યાં રસ એટલે થઈ ગયા અદૃશ્ય ત્યાંથી હરિ, 
તાળીની ઝડિયામહીં નવ રહ્યું ભાને કશાનું જરી ! 
જ્યાં રાસની મઝા બરાબર નમી, કે ઓચિતા પ્રજુ યાંથી 
ચ્મદસ્ય થઈ ગયા. કોઇને તેતું ભાન પણુ ન રહ્યુ! * 
જેનાં તન્મય ચિત્ત એક ગ્રભુમાં,બજ્ુ ન દેખે કઇ, 
એવી સૌ ત્રજનાર ઘેલી બનીને શોધે પ્રભુને તહીં; 


હુમણાં ગુંચાયેલાં ઝાંઝર મ્હારાં, 
હુળવે રહીને હુશિયે હાથે સુધાર્યા; 
હુમણાં અ'જન મ્ડારી આંખતું લહોતો, રઇ 
ગાલે ધસી સાસ્ું જેતો રે-તદજીને દુલારે. 


હુમણાં ઉચા સ્વરે ગીત ગવરાવ્યાં, 
પ્રમ સાગરમાં મમતે નવરાવ્યાં; 
હુંમણાં ઉભો ઉભો તખોળ ચાવે, 
વળી અર્ધા' અમને ચવરાવેરૈ-ન્તદજીતે દુલારે, 


(૩૮) 


ઉન્માદે ચઢી કોઇ કૃષ્ણુ રૂપની લીક્ષા  ખતાવે કરો, 
પૂછે કે ' વન જૃક્ષ વેલ સહુને, “ દીઠા તમે શ્રી હુરિ ? ?' 


ભગનવાનતે રાસમડળમાંથી અદશ્ય થએલા ન્નેધ્તે વિર્હ્વેલી 
ગાપીએઓ બ્રદાવનમાં ફરી ફૂરીતે શોધવા લાગી, શ્રક્ષાો અતે વન- 
લતાએને પષ્યુ પૂછવા લાગી. 


“ હાંરે કોઇ અમને બતાવોરે, કૃષ્ણુ કામણુગારાો-- 
હાંરે કોઈ અમને મીલાવોરે, નદજીને ડુલારે. 


હમણાં બાંધી મારી વેણી ફૂટેલી, 
સાંધી મોતીતણી સેર તૂટેલી; 
હેમણાં નથની માર નાકમાં ઘાલી, 
હસિયો દઇ હાથમાં તાળીરે--નદ'જને! દુલારે. 


( ૩૦) 


હુમણાં મારે માથે દામણ્‌ી ખાંધી, 
હુમણાં છટી કટી સેખલા સાંધી; 
હમણાં સાડીની ફોર સમારી-- 
કયાં ગયોઃ કુજવિહારી ૨ !--નદજીનો દુલારે. 


આ પ્રમાણે સર્જ ત્રજ્નગનાએ પોતાતે। પ્રત્યક્ષ અનુલવ 
કહીને જ'દાવનની ઝુન્નેમાં ઠામ ઠામ ફરીને પ્રભુતે શોધવા લાગી. 
આંખોમાં ચોધાર અત્ર આણીને રોવા લાગી; અતતે-- 


અશ્રપાત કરી કરી નયનમાં અશ્ર રહ્યાં ના જરી, 
રેવા દશન શ્રી દયાનિધિ વળી આવી ઉભા ત્યાં કરી ! 
ગાતાં યુગલ ગીત કુંજવનમાં પખી પશુએ સહુ, 
એવા ન'દનન'દ કૃષ્ણુચરણે સાષ્ટાંગ પ્રેમે નમું ! 


ગોપીઓએ અશ્રપાત કરી કરીને આંખા ફલ્ાવી દીધી અને 
વિરહ તાપથી અ'તર્‌ બળીને ખાખ થઈ ગયું, યારે કરૂણાનિધિ 
“*શ્રીકૃષ્મુ પાછા યાં પ્રકટ થયા ! દિવ્ય પ્રેમ હ મેશ્ાંવિરડ દરામાંજ 
પોષાય છે, એટલે આપણા અતઃ કરણુમાં પણુ ભગવાન પ્રત્યે 
એવાજ ભક્તિભાવ પ્રકટ થાય તો] આપણુતે પણુ પ્રભુ દર્શન 
આપે. બાષી તો-- 


સ્રુખાકૃતિ નવ ભાસતી, મલિન ૬પણુ માંદ્ય; 
મનની નિર્મળતા વિના; શ્રીહરિ નવ દેખાચ. 


જેમ મલિન દર્ષણુમાં પ્રતિખિ'બ દેખાતું નથી, તેમ કામ 


(૪૦૦) 
કોધ, લોભ અને જુઠં પ્રપ'ચાદિથી હવાયલાં સલિન અ'તઃકરષણુમાં 
પણુ ભગવાનનાં દર્ચન ક્યાંથી થાય ? 


દ૨કાજ નચનો તપે, વચન સુણુવા કાન; 
સળવાને અ'તર તપે, તે! ટૂર નથી ભગવાન. 


શાત દિવમ પ્રેભુનાં દર્શનને માટે નયને! તલસતાં હોય, કથા 
શ્રવણુ કરવાને કાન તલ્સતા હોય અને મળવાને અ“તરે તલસતું 
હાય, તો ભગવાન કાંઈ વેગળા નથી, પોતાની પાસેજ છે. 


(ધન). 


જય શ્રી કૃુષ્ણુ, જય શ્રી કૃષ્ણુ; 
હરિજન સેને, જય શ્રો મૃષ્ણુ. 


શ્ાન્તિઃ શાન્તિ: ક્રાન્તિ: 


સસાસ. 


છયાય્યરૂઇટારહાર૦,૭૨ 5 ૯૪૦૦૪૦૯૦૭૭, કટ, ડડ: ડાર, 2.2. ૭5, 


ધો “ સૂર્યપ્રકાશ “ પ્રિન્ટીંગ પૈસમાં, પટેલ મૂળચ'ટભ્ાઇ 
જિકમવાલે છાપ્યું . પીરમશા રોડ-અઆમદાવાદ. 


તક સઝસ્સતરનતાસાઇતસ્ાક સસ ઝન જ યાના તક 


